Jjukira kaakano Omutonzi wo mu 
nnaku ez'obuvubuka bwo, ng'ennaku 
embi tezijja, newakubadde emyaka gye 

gisembera, lw'onoogamba nti 


Sizisanyukira; 


OMUBUULIZI 12:1 


...kubanga okulowooza kw'omutima gw'omuntu kubi okuva 
mu buto bwe.... Olubereberye 8:21 


Bwe banaamugondera ne bamuweereza, banaamalanga 
ennaku zaabwe mu mikisa, n'emyaka gyabwe mu ssanyu. 
Naye bwe batagondera, balizikirizibwa n'ekitala, era balifa 
nga tebamanyi. Naye bannanfuusi mu mutima 
bakunnaanya obusungu: tebakaaba bw'abasiba. Bafiira mu 
buto, era obulamu bwabwe buli mu batali balongoofu. 
Yobu 36:11-14 


Kubanga ggwe essuubi lyange, Ayi Mukama Katonda: ggwe 
gwe nsuubira okuva mu buto bwange. Nkwatiddwa ku 
ggwe okuva mu lubuto: ggwe eyanzigya mu byenda bya 
mmange: okutendereza kwange kuliva gy'oli bulijjo. 
Zabbuli 71:5-6 


Nja kugenda mu maanyi ga Mukama Katonda: Nja kwogera 
ku butuukirivu bwo, n'obukulu bwo wekka. Ai Katonda, 
ggwe onjigiriza okuva mu buto bwange: n'okutuusa kati 
ntegeeza ebikolwa byo eby'ekitalo. Kaakano era bwe 
ndikaddiye era nga nzirugavu, Ai Katonda, tondeka; 
okutuusa Iwe ndiraga amaanyi go eri omulembe guno, 
n'amaanyi go eri buli agenda okujja. Zabbuli 71:16-18 


Omuvubuka alirongoosa ki ekkubo lye? nga weegendereza 
ng'ekigambo kyo bwe kiri. Zabbuli 119:9 


Sanyuka, ggwe omuvubuka, mu buvubuka bwo; era 
omutima gwo gukusanyuse mu nnaku ez'obuvubuka bwo, 
otambulire mu makubo g'omutima gwo ne mu maaso go: 
naye manya nti olw'ebintu ebyo byonna Katonda 
alikusalira omusango. Noolwekyo ggyawo ennaku mu 
mutima gwo, Oggyewo obubi mu mubiri gwo: kubanga 
obuto n'obuvubuka butaliimu. Omubuulizi 11:9-10 


Tomanyi? towuliranga nti Katonda ataggwaawo, Mukama, 
Omutonzi w'enkomerero z'ensi, tazirika so takoowa? 
tewali kunoonya kutegeera kwe. Awa abazirika amaanyi; 
n'abo abatalina maanyi ayongera amaanyi. N'abavubuka 
balikoowa ne bakoowa, n'abavubuka baligwa ddala: Naye 
abo abalindirira Mukama balizza obuggya amaanyi 
gaabwe; balirinnya n'ebiwaawaatiro ng'empungu; 
balidduka, ne batakoowa; era balitambula, ne 
batakoowa. Isaaya 40:28-31 


Awo abaana abato ne baleetebwa gy'ali, abateekeko 
emikono n'okusaba: abayigirizwa ne bababoggolera. 
Naye Yesu n'agamba nti, “Muleke abaana abato, so 
temubagaana kujja gye ndi: kubanga obwakabaka 
obw'omu ggulu bwe buba obw'abo. N'abassaako emikono 
gye, n'avaayo. Awo, laba, omu n'ajja n'amugamba nti, 
“Omuyigiriza omulungi, kiki ekirungi kye nnaakola, 
ndyoke nfune obulamu obutaggwaawo?” N'amugamba 
nti Lwaki onyita omulungi? tewali mulungi wabula omu, 
ye Katonda: naye bw'oba oyagala okuyingira mu bulamu, 
kwata ebiragiro. N'amugamba nti Kiki? Yesu n'agamba nti 
Totta, Toyenda, Tobbanga, Towa bujulirwa bwa bulimba, 
Kitaawo ne nnyoko ssaamu ekitiibwa: era oyagala 
muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Omuvubuka 
n'amugamba nti Bino byonna mbikuumye okuva mu buto 
bwange: kiki kye nneetaaga? Yesu n'amugamba nti 
Bw'oba oyagala okutuukiridde, genda otunde by'olina, 
owe abaavu, ojja kuba n'obugagga mu ggulu: ojje 
ongoberere. Naye omuvubuka bwe yawulira ebigambo 
ebyo, n'agenda ng'anakuwavu: kubanga yalina 
eby'obugagga bingi. Matayo 19:13-22 


Abaana, muwulire bazadde bammwe mu Mukama wammwe: 
kubanga kino kituufu. Kitaawo ne nnyoko ssa ekitiibwa; 
(ekyo kye kiragiro ekisooka n'ekisuubizo;) Olyoke kikubeere 
bulungi, n'owangaala ku nsi. Abeefeso 6:1-3 


Tewali muntu yenna anyooma obuvubuka bwo; naye beera 
ekyokulabirako ky'abakkiriza, mu bigambo, mu mboozi, mu 
kwagala, mu mwoyo, mu kukkiriza, mu bulongoofu. 1 
Timoseewo 4:12 


Mudduke n'okwegomba okw'obuvubuka: naye goberera 
obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe, n'abo 
abakoowoola Mukama n'omutima omulongoofu. 

2 Timoseewo 2:22 


Amagezi gatuuka okuva ku nkomerero emu okutuuka ku 
ndala n'amaanyi: era gasengeka byonna mu ngeri ewooma. 
Namwagala, era namunoonya okuva mu buto bwange, nga 
nneegomba okumufuula munnange, era nga njagala nnyo 
obulungi bwe. Amagezi ga Sulemaani 8:1-2 


Mwana wange, nkunnaanya okuyigirizibwa okuva mu buto 
bwo: bw'otyo bw'onoofuna amagezi okutuusa obukadde bwo. 
Omubuulizi 6:18 


Cocker omwana wo, alikutiisa: muzannye naye, 
alikuzitoowerera. Toseka naye, oleme okunakuwala naye, 
n'olemererwa okunyiga amannyo ku nkomerero. Tomuwa 
ddembe mu buvubuka bwe, era tomukuba amaaso ku 
busirusiru bwe. Fuukamira ensingo ye ng'akyali muto, 
omukube ku mabbali ng'akyali mwana muto, aleme 
okukakanyavu, n'akujeemera, n'akuleetera ennaku mu 
mutima gwo. Omubuulizi 30:9-12 


